tL 
1 
eo 


ADERYN DU, 


8Y'N RHODIO'R GWLEDYDD, 


Cenir ar “Hittyn Dincer.” 


Y 'deryn du sy'n rhodio'r gwledydd, 

'Ti a wyr yr hen a'r newydd, 

A ro'i di gyngor ií fachgenyn, 

Sydd yn curio er's gwell na blwyddyn, 
A ro'i dithau gyngor i mi? 


O dere'n nes, fachvenyn, gwrando, 
Gael gwybod beth sydd yn dy flino, 
P'un ai'r byd sy'n troi'n dy erbyn, 
Ai curio yr wyt o gariad rhywun, 
A fyni di gyngor gen i ?. 


O! nid y byd sy'n troi'u fy erbyn, 
Na churio rwyf o gariad un dyn, 
Ond gwel'd y inerched glan yn pallu, 
Ni's gwn pa lei droi mhen i garu, 

Â ro'i dithau gyngor i mi? 


A fyni di yr hen wraig weddw, 
A'i chod yn llawn yn ymyl marw, 
A'i gwartheg duon yn ei buches, 
Fe wna hono i ti fawr-les, 

A fyni di hono i ti? 


Ni fyna' fi mo'r hen wraig weddw, 

Sy' a'i chod yn llawn yn ymyl marw, 

Na'i gwartheg duon sy'n ei buches, 

I lange tylawd 'dyw hon gyfaddas. 
Ni fyna'i mo honi mi i, 















4 


Wel, fyni dithau ferch tafarnwr, 
Sydd a'i phen yn llawn o synw'r, 
A'i chwrw a'i beer a'i phorter parod, 
Yn derbyn ariap bob diwrnod. , 
A.fyni ai hono i ti? 


Ni fynaf fi mo' ferch tafarnwr, 
Sydd a'i phen yn llawn 9 synw'r, 
Pan bo'i phwrs hi'n brysur l»uncho, 
Llawer ceiniog ddrwg fydd yndde. 7. 
Ni fyna'i mo honi i mi. 


Wel, tyni dithau'r lan weinyddes, , 

Gyda'i nodwydd fain a'i pnincasê 

'Ti gai dy grys yn lan bob amser, 

Fe fyddai hon yn well nâ llawer, 
A fyni di hono i ti? 


Ni fyna fi mo'r lan weinyddes, 

Gyda'i nodwydd fain a'i phincase ; 

Pan fo arni eisiau nithio, 

Fe fydd y wî"rhew ar ei dwylo, 
Ni fyna'i mo honi i mi. 


Wel, fyni dithau ferch yr hwsmon, 
Sydd yn gangen lawen dirion, 
A dyra'i harian i'r cornelau, 
A neidiff naid am naid i tithau, 
A fyni di hon i ti? 


Wel, can ffarwel fo i.ti'r aderyn, 

Dyna'r ferch 'rwyf fi'n ei 'mofyn; 
'Tea llong ar for, a gro mewn afon, 
Ni fyna'i byth on merch yr hwsmoa. 
Ffarwel, a ffarwel fo:i tì, 


/2es2eWlors 


sy 











YMDDIDDA 
RHWNG 


tê 





Cenir ar “Triban,” 


R. Wel:Begi, gwrando arnai'n cwyno, 
Y dydd a'r nos yn trwm freuddwydio, 
Wrth geisio cofio'r hen amserau, 

Pan oeddwn fachgen yn fy mlodau. 


B. O Robert bach rwy'n cofio'r amser 
Pan oeddwn ieuangc wrth fy mhleser ; 
Mi allwn fynd i'r fan a fynwn, 

i'r ffair a'r farchnad, a'r lle leiciwn. 


BR. Rwy'n cofio'r dydd, oad prudd i'm feddwl. 
Pan dynaist fi. ddechreu nhrwbwl, h 
A'th wên mor deg, nes darfu't GN 

Fy serch a'm bryd i'n dau briodi. 


B. Pedfaswn 'roed heb dar wrthyt, 
Ni ddelsai arnat fawr o adtyd; 
Och, gwae'r dydd eiioed eich gweled! 
Y swbach sur, a'r hir eì wyneb, 


; 


R. O Begi paid a drwg dafodi, 
Na sôn mai fi a ddarfu'th ddenu, 
Gwell fasai i mi na mil o bunau 
Fod byth heb wel'd dy, wrthun weflau. 


B. Rwy'n cofior amser. a'r hen ddyddiau, 
Pan gyfarfvdden yn y ffeiriau, 
Ynon swagro ac yn canu, 
A rhoddi Rum a dwr i'm denu. jn 














2 


R. Beci, Begì, faint a weriais, 
O arian gloywon, rhai a gerais; 
Rho'i yn dy beriedd bob rhyw seigiau, 
A'r peth a fynit o'r fath oreu, 

B. Nid gwiw i'ch edliw eich haelioni, 
Pan oeddych ieuangc, yr hen lymgi, 
Y ffals ei wên a'r galon waetbkaf, 
Oeddych chwi pan oeddych wychaf, 


R. Gwyn ei fyd na chawn dy weled 
A ll:th o bridd i'th erchyll wyneb; 
Hyn yn wir roi imi gysur, 

Fwy nag a fedr dyn ei fesur. 

Nid wyf fi'u awr ond pump a thrugain, 
O ran fy oed fel bron yn fachgen, 

Mi dreiwn wed'yn gael rhyw baenes 
Well na BeJi big anzhynes. 

Wel, fechgyn ieuangc cymrwch gyngor, 
Na fatehiwch byth cyn gwybod rhagor 
Rhwng derwen deg a phreu ysgawen, 
A thafod teg, a chalon» filain. 

Wel ffarwel iti, Begi, bellach, 

Ni ddof fi byth mwy i'th gyfeillach; 
Coelia fi, rwy'n awr yn tvynzu 

I'th gladdu dof yn rhwydd dan ganu. 
Pob bachgen glân cyn myn'd i garu, 
Cofiwch hyn o fer Ystori, 

Cyn meddyliwch am briodi, 

Cofia yn daer am goegni Begi. 

Pan feddyliech am briodi, 

Myn lodes lân a synwyr ganddi, 

A fedr weithio'n ddigon caled, 


th gadw'n lân, bydd hardd dy weled. 
y ea 





